Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Tomo LVII Blg 8 
Abril 21, 2011 
www.philippinerevolution. net 


Isambulat sa Mayo Uno ang galit 
laban sa rehimeng US-Aquino 


ting na Mayo Uno bilang Araw ng Poot. Na- 

rarapat lamang na isambulat ng masang 
anakpawis at sambayanang Pilipino ang kanilang 
galit sa rehimeng Aquino. 

Mabilis na dumadausdos ang kabuhayan ng 
mga manggagawa at mamamayan. Matapos ang 
halos isang taon sa ilalim ni Aquino, lahat ng 
mga pangakong pagbabago ay walang idinulot na 
pagbuti sa kabuhayan ng sambayanan. 

Sa loob lamang ng ilang buwan mula nang ma- 
nungkulan si Aquino, tumaas na nang mahigit 
15% ang presyo ng mga pangunahing bilihin at 
serbisyo. Wala siyang ginagawa para kontrolin 
ang presyo. Siya pa mismo ang nagtulak sa pag- 
tataas ng singil sa mga tren at expressway. Nag- 
papakainutil siya sa harap ng tuluy-tuloy na pag- 
taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pi- 
nababayaan niya ang 
pagsirit nito dahil sa 
malaking buwis na 
nakukulekta ng kan- 
yang gubyerno mula 
rito. Nagmamaang- 
maangan siya sa pag- 
hihirap ng bayan. 

Kung anu-anong 
baluktot na panga- 
ngatwiran ang ipinu- 
pukol ni Aquino para 
harangin ang signipi- 
kanteng pagtataas ng 
sahod. Katawa-tawa 
niyang iginigiit na 
napakababa lang ng 
tantos ng implasyon 
kaya hindi kailangang 
itaas ang minimum na 


[iro na makatarungan na gunitain ang dara- 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Unyon, dumulog 
sa NDFP PAHINA 3 


sahod! Salungat ito maging sa mga dinuduktor na 
datos ng mga ahensya ng gubyerno. 

Ipinananakot ng malalaking kapitalista na ang 
ipinaglalabang P125 na pagtaas sa sahod ay 
magpapalaki raw ng tantos ng implasyon. Iginigi- 
it din nilang ikalulugi ito ng maliliit na negosyan- 
te at magreresulta sa lalong pagdami ng mga wa- 
lang hanapbuhay. 

Kasakiman sa tubo ang tunay na nasa likod ng 
pagharang sa P125 across the board na pagtaas 
ng sahod. Ang totoo'y katumbas lamang ito ng 
15% ng tubo ng kalakhan ng mga kapitalista sa 
Pilipinas. (Tingnan ang kaugnay na artikulo.) 
Ngunit hindi ito basta-basta ibibigay ng mga sa- 
kim na kapitalistang nabubuhay sa pawis at dugo 
ng mga manggagawa. 

Ang paghadlang ni Aquino sa sigaw para sa 
makatarungang sahod ay alinsunod sa utos ng tu- 


Waa 
PaF py 
LIAO 
Ad || 
ethe 
; 
4 


s bip # 
DQ 


ae b 
1) A 


LI 
Ry 


Of 
ni 
3 


Protesta sa buong 
mundo PAHINA 11 


Pagpupugay 
kay Ka Toklai PAHINA 7 


nay niyang mga "boss"--ang 
mga imperyalista at lokal na 
burges komprador na nag-am- 
bag ng malaking halaga sa 
kanyang kampanya. Interes ni- 
la ang itinataguyod ni Aquino 
sa walang kapagurang pagtu- 
tulak niya ng programa ng pri- 
batisasyon at mga pagkaltas sa 
badyet ng gubyerno ng mga 
gastusing panlipunan. 

Dapat ilantad, batikusin at 
tapusin na ang panlilinlang at 
panloloko sa mga manggaga- 
wang Pilipino ng rehimeng 
Aquino, ng mga "boss" nitong 
ganid sa tubo at mga propa- 
gandista nila. 

Dapat malinaw na tukuyin 
ng kilusang paggawa ang res- 
ponsibilidad ng naghaharing 
rehimen sa pagpapataw ng 
anti-manggagawa at anti- 
mamamayang mga patakaran 
na nagpapabigat lamang sa ka- 
nilang mga pasanin. 

Dapat ipabatid sa masang 
anakpawis at iba pang api at 
pinagsasamantalahan na wala 
silang pwedeng asahan sa re- 
himeng US-Aquino. Bagkus, ito 
ang masugid na nagpapatupad 
ng mga batas at patakarang 
mapangwasak sa kanilang in- 
teres. 

Dapat magbigkis ang uring 
manggagawa at iba pang ma- 
mamayan sa malalawak na 
alyansang magdadala sa kani- 


ABAN 


Taon XLII Blg. 8 Abril 21, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


lang mga komun na interes at 
magtutulak ng kanilang kolek- 
tibong kahilingan. Dapat ni- 
lang isambulat ang galit na 
umiipon sa dibdib ng bayan. 
Dapat nilang iluwal ang isang 
makapangyarihang kilusang 
protesta para ipaglaban ang 
kapakanan ng masang anakpa- 
wis at singilin ang rehimeng 
Aquino at lahat ng iba pang 
nagpapahirap sa bayan. 

Tungkulin ng uring mang- 
gagawa at ng kanilang prole- 
taryong partido na pamunuan 
ang pakikibaka laban sa lahat 
ng anti-manggagawa at anti- 
mamamayang mga patakaran 
ng rehimeng Aquino. 

Dapat matalas na iguhit sa 
kamulatan ng masang mangga- 
gawa na ang pakikibaka para 
sa karagdagang sahod at iba 
pang usapin sa paggawa ay 
bahagi ng matinding tunggali- 
an sa pagitan ng uring kapita- 
lista at manggagawa, at ng ka- 
buuang naghaharing uri at ma- 
mamayan. Kongkreto nitong 
nailalarawan ang kahulugan ng 
pagsasamantala at pang-aapi. 
Matingkad nitong itinuturo sa 
masang anakpawis at iba pang 
aping saray at sektor ang ma- 
tuwid na daan para sa tunay 
na pagbabago. Ito ang daan 
ng militanteng pakikibakang 
masa at rebolusyonaryong 
paglaban. ABI 


Nilalaman 


Editoryal: Isambulat ang galit 
sa rehimeng US-Aquino 
Dagdag na umento, makatarungan 
Unyon, dumulog sa NDFP 
Piket ng unyon sa Davao City 
24 patay, 3 sugatan 

Ulat mula ST 

Padilla, binatikos ng NDFP 
Pagpupugay kay Ka Toklai 

2 aktibista, pinaslang 

Caravan laban sa Balikatan 
“Makataong” interbensyon 
Malawak na protesta sa mundo 
Krisis sa Portugal 

Balita 


O ON Aa 0h WWN R 


Makatarungang 
sigaw para 

sa P125 umento 
sa sahod 


A3 pag- 
sasaba- 
tas ng P125 
umento sa 
arawang sa- 
hod ng mga 
manggaga- 
wa at P6,000 
dagdag sa 
buwanang 
sweldo ng mga 
kawani sa gubyer- 
no ay ilang taon nang ipinagla- 
laban ng demokratikong kilu- 
sang masa sa bansa. 

Layon ng pakikibaka para sa 
umento sa minimum na sahod 
ang bigyan ng kahit pansaman- 
talang ginhawa ang hirap na hi- 
rap nang mga manggagawa. Ipi- 
naglalaban nito ang disente at 
nakabubuhay na sahod para sa 
kanilang mga pamilya. Sa gayo'y 
iginigiit ang karapatang mabu- 
hay nang makatao na ipinagla- 
ban ng uring manggagawa sa 
dantaon nitong pakikibaka. 

Ang hinihinging P125 na 
umento ay bahagyang pag-ang- 
kop lamang sa bilis ng pagtaas 
ng mga presyo. Kung tutuusin, 
kulang na kulang pa ito upang 
makaagapay ang sahod ng mga 
manggagawa sa mabilis na pag- 
taas ng presyo nitong mga nag- 
daang taon. 

Puspusang hinahadlangan 
ng malalaking kapitalista at ng 
naghaharing rehimen ang maka- 
tarungang kahilingang ito. Ti- 
natakot nila ang mamamayan na 
ang gayong umento ay magpa- 
pataas sa gastos sa produksyon 
at magtutulak sa pagtaas ng 
presyo ng mga bilihin. Ang to- 
too'y ayaw lamang nilang maba- 
wasan kahit kaunti ang kanilang 
tubo. 

Ayon sa pag-aaral ng IBON 
Foundation, noong 2008 ay 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


nagkamal 
P895.2 bi- 
lyong tubo 
ang lahat ng 
empresa na 
may 20 em- 
pleyado pata- 
as. Kapag ipi- 
natupad ang 
P125 pagtaas sa 

minimum na sa- 
hod, madaragdagan ng P135 
bilyon ang kabuuang gastos 
ng mga kapitalista. 

Sa gayon, may maiiwan 
pa sa kanilang P759 bilyong 
tubo. Kinse porsyento la- 
mang ang makakaltas sa ka- 
nilang ganansya. Sa Metro 
Manila, 17.3% lamang ang 
makakaltas. At sa 1,000 pina- 
kamayayamang korporasyon, 
na nagtamo ng 500% pagta- 
as sa kanilang kita mula 2001 
hanggang 2009 ay gapatak 
lamang ang porsyentong ma- 
kakaltas sa kanilang dambu- 
halang tubo. AB 


ng 


Unyon, dumulog sa NDFP 


dinulog ng unyon ng mga mangagagawa sa Dole Philippines 
Tee (Dolefil) sa negotiating panel ng National Democratic Front 

of the Philippines (NDFP) ang mga isyung kinakaharap ngayon 
ng mga manggagawa sa bansa. Hinihiling ng Amado Kadena- 
NAFLU-KMU na isama sa adyenda ng pag-uusap sa pagitan ng NDFP 
at ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) ang matinding pagsasamantala 
at panloloko ng maneydsment ng Dolefil at ang pangangamkam ni- 


to ng malalawak na tipak ng lupa sa General Santos City. 


Ayon sa unyon, angkop na 
isama ang mga isyu ng mang- 
gagawa sa negosasyon sa mga 
repormang  sosyo-ekonomiko. 
Nais din nilang ihapag bilang 
adyenda ang laganap na kon- 
traktwalisasyon, paglabag sa 
mga karapatan ng mga mang- 
gagawa, pagpako ng sahod at 
iba pang isyu ng mga mangga- 
gawa. 

Iginigiit din ng unyon na da- 
pat bawiin sa kontrol ng Dolefil 
ang mahigit 30,000 ektaryang 
lupain na pinatamnan nito ng 
pinya at saging. Ayon sa Amado 
Kadena, makabagong porma la- 


Piket laban sa pambubuwag 
ng unyon, Idinaos 


sa Davao City 


N ang 300 manggagawang kabilang sa Kahugpungan sa 
mga Trabahante sa Superstar (KTS) at kanilang mga pamilya sa 
tapat ng planta ng Superstar Coconut Products Inc. sa Barangay 
Maa, Davao City noong Abril 1. Kinundena nila ang panunuhol, pa- 
nunupil at panggigipit ng maneydsment para buwagin ang kanilang 


unyon. 


Partikular na tinututulan ng 
mga manggagawa ang panunuhol 
ng kumpanya para sa maagang 
pagreretiro ng mga manggagawa. 
Sinuhulan sila ng kumpanya ng 
P3,500 kada buwan na separa- 
tion pay (abereyds na P29,000/ 
taon) para tanggapin ang alok 
ng maagang pagreretiro. Ipinag- 
kalat din ng kumpanya na mag- 
sasara na ang pabrika pagsapit 
ng Abril 9 para huwag nang pu- 
masok ang mga manggagawa. 
Pagsapit ng araw na iyon, kumu- 
ha ang kumpanya ng mga mang- 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


gagawa mula sa isa pa nitong 
pabrika sa Butuan para ituloy 
ang mga operasyon nito. 

Karamihan sa tinarget ng 
kumpanya sa maagang pagrere- 
tiro ay mga myembro ng unyon. 
Malaki ang galit ng ma- 
neydsment sa unyon lalupa't su- 
nud-sunod itong nagkamit ng 
mga tagumpay mula nang mai- 
tayo ito. Naipaglaban ng unyon 
ang kanilang mga karapatan sa 
kabila ng kanilang katayuan bi- 
lang kontraktwal na mga mang- 
gagawa. 


mang ito ng konsentrasyon ng 
lupa sa kamay ng iilan sa kapin- 
salaan ng mga magsasaka at 
maliliit na nagmamay-ari ng lu- 
pa. 

Kasabay nito, kinundena ng 
unyon ang mga panggigipit at 
lantarang pandaraya ng ma- 
neydsment ng Dolefil kaugnay 
sa eleksyon para sa union cer- 
tification na ginanap noong 
Pebrero. Malawakan ang vote- 
buying at panananakot sa mga 
myembro ng unyon. Pinalabas 
din ng kumpanya na nanalo sa 
eleksyon ang unyong maka- 
maneydsment. AB 


Mula nang buuin ito noong 
Nobyembre 2010, naging aktibo 
ang unyon sa pakikibaka para sa 
mga karapatan at kagalingan ng 
mga manggagawa. Napataas ni- 
to ang kanilang sahod, sa kabi- 
la ng paggigiit ng kumpanya na 
hindi ito ang tuwirang amo ng 
mga manggagawa kundi ang 
ahensyang nagrekrut sa kanila. 
Napatunayan ng mga mangga- 
gawa na ang ahensyang ito ay 
prente lamang ng kumpanya at 
napilitan ang maneydsment na 
direktang makipagnegosasyon 
sa kanila. Noong Marso 2010, 
kinilala ng DOLE ang unyon. 
Iginigiit nito ngayon na ibigay 
ng kumpanya sa mga mangga- 
gawa ang kanilang mga benepi- 
syo. 

Bilang sagot, ipinatupad ng 
kumpanya ang sapilitang pag- 
paparetiro ng mga unyonista. 
Pinatindi rin nito ang panana- 
kot hindi lamang sa loob ng pa- 
brika kundi pati sa mga komu- 
nidad ng mga manggagawa. [E 


Jey MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


24 sundalo napatay, 
3 nasugatan sa Abra 
at Agusan del Sur 


nilang imperyalismong US tungkol sa Oplan Bayanihan ngu- 


[M "ene imer sana ang AFP kay Benigno Aquino III at amo 


nit nag-uwi sila ng maraming kaswalti mula sa mga opera- 
syong militar nila sa Abra at Agusan del Sur noong katapusan ng 
Marso at unang linggo ng Abril. Bunga ito ng isinagawang mga 
kontra-opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa Philip- 
pine Army sa Ilocos-Cordillera Region (ICR) at sa Northeastern Min- 


danao Region (NEMR). 


Sa NEMR. Umabot sa 17 ang 
napatay sa 29th IB nang salubu- 
ngin ito ng mga operasyong is- 
nayping at ambus ng BHB sa ila- 
lim ng Front 19 ng NEMR sa Ba- 
rangay San Isidro, Marihatag, 
Agusan del Sur noong Marso 30 
at 31, ayon kay Ka Maria Mala- 
ya, tagapagsalita ng National 
Democratic Front-NEMR. Karami- 
han ng mga kaswalti ng kaaway 
ay resulta ng misencounter sa 
pagitan ng dalawang kolum ng 
kaaway na parehong nataranta 
sa harap ng mga pagsalakay ng 
BHB. 

Tatlong kolum ng militar ang 
sumalakay nang simulang galu- 


AUS 


MU 


garin ng 29th IB ang mabundok 
na bahagi ng Barangay San Isi- 
dro noong Marso 30. Kasama ri- 
to ang ilang bagong gradweyt 
ng Philippine National Police 
Academy (PNPA). Pagsapit ng 
alas-6:30 ng hapon, binulabog 
ng mga isnayper ng BHB ang 
unang kolum ng Philippine Army 
at kaagad na napatay ang apat 
na sundalo. 

Kinabukasan, bandang alas- 
7:30 ng umaga, inambus naman 
ng BHB ang ikalawang kolum ng 
Philippine Army gamit ang com- 
mand-detonated explosives. Nag- 
tangkang sumaklolo ang ikat- 
long kolum na noon ay nasa 
bandang itaas ng 
tinambangang ika- 
lawang kolum. Wa- 
la itong ibang ma- 
daanan kundi ang 
pinusisyunan ng 
ikalawang kolum. 

Bandang alas- 
7:45 ng umaga ay 
narinig na lamang 
ng BHB na nagka- 
kaputukan na ang 
dalawang kolum ng 
militar. Tumagal 
ang misencounter 
hanggang alas-12 
ng tanghali. Ban- 
dang alas-11 ng 
umaga, dumating 
ang dalawang heli- 
kopter at inistra- 


ping nito ang lugar ng labanan. 
Walong beses ding nagpaputok 
ng mortar ang mga sundalo. Du- 
mami ang mga kaswalti ng ka- 
away dahil sa misencounter na 
ito, ani Ka Malaya. Dito nagmu- 
la ang 13 pang kaswalti ng ka- 
away. 

Sa ICR. Pito naman ang na- 
patay at tatlo ang nasugatan sa 
mga pasistang tropa sa serye ng 
mga taktikal na opensibang ini- 
lunsad ng BHB sa ilalim ng 
Agustin Begnalen Command 
(ABC) sa Tubo, Abra noong Mar- 
so 29 hanggang Abril 2. Dagdag 
dito, nasira ng BHB ang dala- 
wang helikopter ng AFP, ayon 
kay Ka Diego Wadagan, tagapag- 
salita ng ABC-Abra. 

Bandang alas-3:45 ng hapon 
noong Marso 29, dinikitan at 
pinaputukan ng BHB ang mga 
pasistang tropa ng 50th IB na 
abala sa pagsusunog ng mga ta- 
lahib at kahoy na ginamit sa 
paggawa ng mga kubo ng BHB 
sa isang abandonado nang kam- 
po sa Mt. Layaban, Sityo Beew, 
Barangay Alangtin sa bayan ng 
Tubo. Bunga nito, nagdagdag ng 
tropa ang militar sa Sityo Beew. 
Hinaras sila sa Mt. Layaban ban- 
dang alas-3:15 ng hapon noong 
Marso 31. Sa dalawang labanang 
ito, nagtamo ang kaaway ng da- 
lawang patay at dalawang su- 
gatan. 

Nagtamo ng malaking kas- 
walti ang kaaway noong Abril 1 
nang matambangan ang isang 
platun ng 50th IB habang patu- 
ngo ito sa inabandonang kampo 
ng BHB. Lima pa ang napatay at 
isa pa ang nasugatan sa ambus 
na ito. 

Sinubukang kunin ng dala- 
wang helikopter ang kanilang 
mga kaswalti alas-9:20 ng 
umaga noong Abril 2 ngunit na- 
bigong lumapag ang mga ito sa 
Mt. Labayan dahil sinalubong 
ito mga bala. Napilitan itong lu- 
mayo sa lugar dahil nasiraan na 
ang dalawang helikopter. AB 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


Ulat ng Southern Tagalog 


Puhunan para sa pag-igpaw 
sa bagong antas 
ng digmang bayan 


pagpreserba ng kritikal na lakas nito sa kanayunan at kalun- 
suran ng Southern Tagalog (ST) sa kabila ng walang kaparis 
na brutalidad ng Oplan Bantay Laya (OBL) I at II. Ang mga tagum- 
pay na ito ang siyang puhunan ng rehiyon para sa pag-ambag sa 
pambansang pagsisikap na makasulong ang digmang bayan tungo 


NE ang Partido at Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 


sa bago at mas mataas na antas sa loob ng limang taon. 


Sa pahayag nitong inilabas 
noong Marso 29, iniulat ng rehi- 
yunal na pamunuan ng ST na na- 
panatili ng BHB ang mahigit 
sampung larangang gerilya nito 
sa harap ng siyam na taong 
(2011-2010) malupit na kampa- 
nyang militar ng kaaway. Bunga 
nito, napangibabawan at na- 
panday ang hukbong bayan at 
rebolusyonaryong mamamayan 
sa pinakamahihirap na kundi- 
syon ng paglaban. 

Partikular lamang sa Cala- 
barzon (Cavite, Laguna, Bata- 


ngas, Rizal at Quezon), mahigit 
sampung batalyong tropa ng 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP) at Philippine National 
Police (PNP) ang naka- 
deploy dito, bukod pa f7 
sa ilang batalyon ng 
CAFGU at espesyal na ar- 
madong paramilitar 
sa mga engkla- 
bong industri- 
yal. Sa Mima- 
ropa (Mindoro, 
Marinduque, r 
Romblon at Pa- 


NIA sa Davao, kinastigo ng BHB 


Hoo at pinauwi ng 1st Pulang Bagani Company sa ilalim 
ng Merardo Arce Command ng Bagong Hukbong Bayan sa 
Southern Mindanao Region ang walong tauhan ng National Irri- 
gation Administration (NIA) noong Marso 21 habang naglulun- 
sad ng papulong sa Barangay Mapula, Paquibato District, Davao 


City. 


Pagkastigo ito sa NIA ng 
BHB bilang instrumento ng re- 
bolusyonaryong gubyernong 
bayan dahil nililinlang nito ang 
mga mamamayan tungkol sa 
proyektong irigasyon, ayon kay 
Ka Parago, kumander ng 1st Pu- 
lang Bagani Company. Sa katu- 
nayan, ang mga mapanirang 
kumpanya ng mina ang nasa li- 
kuran ng proyektong ito. 

Kinumpiska rin ng BHB ang 
dalang sasakyan, dalawang ka- 
mera, mapa, NIA petition forms, 
NIA membership agreement at 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


identification cards ng NIA. Ang 
mga ito ay nasa pag-iingat ng 
rebolusyonaryong masa hang- 
gang sa may maipakita ang NIA 
na dokumento na lubos na 
magpapaliwanag sa tunay na 
layunin ng nasabing proyekto. 

Maraming katanungan tung- 
kol sa proyektong irigasyon na 
ito dahil nasa erya ito ng 
"mining claim and exploration" 
ng Alberto Mining Corporation 
na sumasaklaw sa 8,391.7642 
ektarya sa Barangay Mapula, 
Lumiad at Salapawan. 


lawan) ay may pwersa ang Phil- 
ippine Marines, bukod pa sa 
Philippine Army, PNP Special 
Action Force (SAF) at CAFGU. 
Sa kabila ng malaking bilang 
ng itinambak na tropang militar 
sa rehiyon, nakapaglunsad ang 
BHB dito ng mahigit 60 taktikal 
na opensiba at aksyong militar. 
Sa Calabarzon, sa loob ng 18 
buwan ay paulit-ulit na napinsa- 
laan ng hukbong bayan ang mga 
pasistang tropa. Nakapaglunsad 
ang isang larangang gerilya rito 
ng 31 taktikal na opensiba at 
aksyong militar kung saan 17 
kaaway ang napatay at anim 
ang nasugatan, kabilang ang 
dalawang ahente ng Intelli- 
gence Service of the AFP 
“ (ISAFP). Nakasasam ang 
mga yunit-gerilya ng 
pitong M16, apat 
na shotgun (de- 
12) at sampung pis- 
tola. 
: Sa isa namang 
Uria ... larangang gerilya, 
” sa 18 taktikal na 


“Ulat...,” sundan sa pahina 6 


Bukod sa Mapula Communal 
Irrigation Project, may iba 
pang proyekto ang NIA sa Sityo 
KTC, Barangay Malabog at Sityo 
Labo, Barangay Tapak na nasa 
loob naman ng inaangking erya 
ng PENSON at Superfield Mining 
Corporation. 

Hindi mapapakinabangan ng 
komunidad ng Paquibato ang 
proyekto dahil nakakategorya ang 
lugar sa "minimal Potential Irri- 
gable Areas" o mga lugar na ma- 
bundok, mabulod at makapal ang 
depositong limestone (apog). 

Hindi totoo ang sinasabi ng 
NIA na libre ang proyekto dahil 
ang mga benepisyaryo ay pina- 
pipirma sa membership agree- 
ment at petition letter. Kabilang 
sa nilalagdaang "NIA terms and 
conditions" ang obligasyong 
bayaran ang irigasyon sa buong 
panahon ng kontrata. AB 


“Ulat...,” mula sa pahina 5 


opensiba at aksyong militar na 
nailunsad dito ay 22 ang napa- 
tay sa kaaway at 17 ang nasu- 
gatan. At sa isa pa ring lara- 
ngang gerilya, nakapaglunsad 
ng 14 na taktikal na opensiba 
kabilang ang tatlong magkaka- 
hiwalay na ambus laban sa mga 
elemento ng 3rd Special Action 
Force ng PNP. (Partikular sa tat- 
long labanang ito, walo ang na- 
patay sa 3rd SAF-PNP at nasam- 
sam ang walong M16 at tatlong 
pistola). 

Samantala, sa Mimaropa, 
makabuluhan ang ambag nito sa 
muling pagbawi ng lakas ng 
hukbong bayan sa buong rehi- 
yon dahil sa pagtali at pagkalat 
nito nang manipis sa mga pwer- 
sa ng kaaway. Sa loob ng isang 
taon, nakapaglunsad ang BHB 
rito ng 12 taktikal na opensiba. 
Dinurog ng isang platun ng BHB 
ang isang 22-kataong pwersa ng 
23rd Division Reconnaissance 
Coy. Sa labanang ito, nakakum- 
piska ang BHB ng 17 malalakas 
na armas kabilang ang 11 M16, 
tatlong M14, dalawang M203 
grenade launcher, isang K3 SAW 
(Special Warfare Automatic Wea- 
pon) at isang M60 light machine 
gun. Nasamsam din ang mara- 
ming bala at kagamitang militar 
tulad ng apat na radyong Falcon 
Harris. 

Sa iba pang taktikal na 
opensiba, nakubkob nang wa- 
lang putok ang isang police 
substation kung saan nakasam- 
sam ng isang M16 at apat na 
pistola, at tinambangan ang 
dalawang trak na sinasakyan ng 
Philippine Marines kung saan 
anim na tropa ang nasugatan. 

Ilampung libong magsasaka 
rin ang nabiyayaan at nakikina- 
bang sa mga tagumpay ng rebo- 
lusyong agraryo at mga pakiki- 
bakang antipyudal. Batay sa na- 
ipundar na lakas ng rebolusyo- 
naryong mamamayan, ipinatu- 
pad ng BHB sa Iilang lugar ang 
kumpiskasyon ng lupa ng pangi- 
noong maylupa at ang libreng 


pamamahagi nito sa masang 


Padilla, binatikos ng NDFP 


inagsabihan ng National Democratic Front of the 
Peviiprines (NDFP) si Atty. Alexander Padilla, taga- 

pangulo ng negotiating panel ng Government of the 
Philippines (GPH), kaugnay ng ilang "probokatibong" ko- 
mentaryo nito na walang lugar sa negosasyong pangka- 
payapaan. Ani Padilla, hindi na raw nakakapagrekrut ang 
rebolusyonaryong kilusan ng mga edukadong kabataan 
dahil mas nahuhumaling na raw ang mga ito sa internet. 

Ayon kay Fidel V. Agaoili, pinuno ng NDF Human Rights 
Committee, ipinakikita lamang ni Padilla na hiwalay siya 
sa riyalidad. Napakaraming mga website, blog at Facebook 
account na ginagamit ng mga organisasyong masa at per- 
sonahe para palaganapin ang mensahe ng pambansa- 
demokratikong kilusan sa mamamayang Pilipino. Tinukoy 
ni Agcaoili ang Philippine Revolution Web Central, ang 
Paaralang Jose Ma. Sison, mga account sa Facebook ni 
Marco Valbuena at mga tumatangkilik sa Ang Bayan, mga 
rebolusyonaryo at progresibong bidyo sa YouTube at mara- 
mi pang iba. 

Ang mahusay na paggamit ng mga ito ng rebolusyo- 
naryong kilusang Pilipino ay paraan para sa pagpapala- 
ganap sa mensahe ng pambansa-demokratikong rebolu- 
syon bago pa man ito maiulat sa mga lokal at internasyu- 
nal na pahayagan. 

Ang "probokatibong" komentaryong ito ni Padilla ay 
karugtong ng nauna niyang pagpapahayag ng pagdududa 
sa sinseridad ng NDFP na kamtin ang pampulitikang 
pagkakasundo sa harap ng umiigting na gera sibil sa 
bansa. Ang pagpupumilit niya sa tatlong-taong dedlayn 
para tapusin ang usapang pangkapayapaan ay nakasisira 
sa kasalukuyang negosasyon dahil masasabotahe ito ng 
mga pwersang militarista na interesado lamang sa 
kabiguan ng usapang pangkapayapaan at sa todo-largang 
gerang binalangkas ng Oplan Bayanihan. 

Dapat malaman ni Padilla na ang tagumpay o kabiguan 
ng usapang pangkapayapaan ay nakaatang sa rehimeng 
Aquino at hindi sa NDFP, pahayag ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. Imbes na magpalabas siya ng mga nakasisirang 
pahayag, dapat ang pagtuunan niya ng pansin ay ang 
paghahanap ng mga kalutasan sa usapin ng reporma sa lu- 
pa at pambansang soberanya, laganap na disempleyo, ka- 
ralitaan at kagutuman na siyang ugat ng gera sibil. AB 


ngang gerilya at sa proseso ay 


magsasaka para bungkalin. 

Ang rebolusyonaryong kilu- 
san sa kalunsuran naman ay na- 
kapagbigay ng mahalagang su- 
portang pampulitika sa mga lara- 
gang gerilya na sinasalakay ng 
kaaway. Nakaambag ito sa pag- 
papapurol sa paulit-ulit na pag- 
atake ng kaaway sa mga lara- 


nakapagpalitaw ng maraming bo- 
luntaryong rekrut para sa BHB. 
Buo ang kumpyansa ng lide- 
rato ng Partido sa ST na matibay 
ang puhunan ng BHB at mga re- 
bolusyonaryong pwersa para pa- 
tuloy na magpalakas at buong 
tatag na magpunyagi sa mata- 
galang digmang bayan. AB 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


MGA ULAT KORESPONSAL FX 
Pagpugay kay Ka Toklai 


Ang sumusunod ay halaw sa inihandang parangal ng Komiteng Re- 
hiyon ng Partido sa Far South Mindanao. 


Ka Goyot, Ka Zero at iba pa) ay tunay na mandirigma ng ba- 


S: Billy Berana (nakilala bilang Ka Toklai, Ka Berka, Ka Ebyong, 


yan. Siya ay nabuhay at namatay na naglilingkod nang buong 
puso sa mamamayan. Inilaan niya ang kalakhang bahagi ng ka- 


nyang buhay para sa masang Lumad at magsasaka. Apatnapu't 


apat na taong gulang siya nang siya'y mamatay at halos 30 taong 
naglingkod bilang huwarang rebolusyonaryo. 


Si Ka Toklai ay namatay ha- 
bang nakikipaglaban sa isang 
platun ng 73rd IB na sorpre- 
sang nagpatrolya sa isang liblib 
na baryo ng Malapatan, 
Sarangani noong hapon ng En- 
ero 26. Kasama ng iba pang 
mga Pulang mandirimang naka- 
ambush position, magiting si- 
yang nakipaglaban, gamit ang 
kanyang ripleng M16, at naka- 
tama ng pitong sundalo. Dala- 
wa rito ang nakumpirmang pa- 
tay sa ospital. 

Isang mahusay na organisa- 
dor si Ka Toklai. Sa kanyang pa- 
mumuno ay nakapagbuo ang 
mga kasama ng malaki-laking 
baseng masa sa Compostela Val- 
ley, Cotabato, Bukidnon, Davao 
at Sarangani. Siya ang binansa- 
gang "hari ng rekoberi" sa North 
Cotabato nitong huling dekada 
dahil sa kanyang pagpasok sa 
mga teritoryong di pa dati nasu- 
subukan, gamit ang kakaibang 
mga pamamaraan. Dahil sa likas 
niyang kahusayan at pagkama- 
likhain, nakapagpanggap siyang 
Lumad, magsasaka, estudyante, 
pastor, kubrador ng "last-two," 
maglalako ng isda, biktima ng 
polyo at iba pa. Marami rin si- 
yang alam na lenggwahe at kaya 
niyang gayahin ang punto ng 
masa sa lokalidad. 

May pagkakataong si Ka Tok- 
lai ay nagpanggap na tinedyer 
na babaeng naghahanap ng ka- 
nyang mga kamag-anak, kaya 
nakapagbuo siya ng mga kontak 
at nakapag-organisa ng mga 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


grupong magsasaka na kalaunan 
ay nagsilbing panimulang ba- 
seng masa. 

Mahusay siyang nakakasanib 
sa kanyang paligid. Naitago niya 
ang kanyang tunay na pangalan 
hanggang sa katapusan. Ni hin- 
di siya nakilala ng kaaway hang- 
gang sa kanyang kamatayan. 

Minahal siya nang husto ng 
mamamayan. Saan man siya 
magpunta, tinanggap si Ka Tok- 
lai bilang anak, kapatid o kaibi- 
gan. Siya ang puntahan ng mga 
tao para idulog ang sarisaring 
mga problema--mga alitan sa 
lupa, kalagayan sa paggawa, 
pag-unawa sa batas, proble- 
mang medikal at kahit mga suli- 
raning mag-asawa. Palaging 
umaaligid sa kanya ang maliliit 
na bata para makipagkaibigan, 
humingi ng kalinga at maghan- 
ap ng kasiyahan. Sa maraming 
pagkakataon, hinanapan niya 


ng tahanan ang mga batang na- 
ulila upang huwag silang mag- 
utom at mamatay. Dahil siya 
mismo ay nagmula sa pamilyang 
mahirap na magsasaka, palagi 
niyang ipinaaalala sa lahat na 
"habang ang karalitaan ay kato- 
tohanang hindi maiiwasan, da- 
pat natin palaging alagaan ang 
mga bata, laluna ang mga ba- 
tang magsasaka." 

Habang mapagbigay-pansin 
at mahinahon siya sa mga bata, 
si Ka Toklai ay matapang na Pu- 
lang mandirigma na namuno at 
lumahok sa maraming taktikal 
na opensiba. Ang kanyang ma- 
habang karanasan bilang geril- 
ya, at ang kanyang matalas na 
pagsusuri at walang pasubaling 
kasigasigan ay naging mahaha- 
lagang sangkap sa tagumpay ng 
maraming taktikal na opensba 
tulad ng sunud-sunod na mga 
reyd sa Magpet, North Cotabato 
at sa Dangcagan at Quezon, Bu- 
kidnon mula 2005 hanggang 
2007, at sa mga operasyong di- 
sarma sa Malita, Davao del Sur. 

Sa kabila ng matagalang pa- 
nanakit ng likod, impeksyon sa 
pantog, rayuma, sinusitis at pa- 
na-panahong mga seizures, ka- 
hit minsan ay hindi naratay si 
Ka Toklai. Puno siya ng sigla at 
nakakahawa ang kanyang entu- 
syasmo. Kaya naman ang ka- 
nyang asawa at tatlong anak na 
lalaking nasa edad ay nahikayat 
na sumanib sa kilusan at mag- 
ambag sa rebolusyon. Hindi siya 
tumigil sa pagkokonsolida ng 
kanyang pamilya, sa pagpapala- 
lim ng kanilang pag-unawa sa 
rebolusyon at halaga ng pagki- 
los para sa bayan. 

"Kasamang Derpa" (Pader o 
Tatay, laro sa salitang father sa 
wikang Ingles) ang malambing 
na tawag sa kanya ng kanyang 
mga anak na buong pagmamahal 
na nagkukwento tungkol sa kan- 
ya at kanyang mga karanasan. 


“Ka Toklai...,” sundan sa pahina 8 


7 


FEES PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


2 aktibista, pinaslang, 
maslider, inaresto 


ngas ang pinaslang ng mga armadong ahente ng estado ha- 


Di: upisyal ng barangay sa Compostela Valley at Bata- 


bang isang lider ng mga Igorot ang iligal na inaresto sa Nu- 
eva Ecija. Sa Samar, apat na bata ang naging biktima ng pang-aa- 
busong militar habang sa Cagayan, dalawang magsasaka ang 


pinagmalupitan ng AFP. 

Abril 15. Kinulata sa dibdib 
ng mga nag-ooperasyong sunda- 
lo si Roel Santiago, 38 anyos at 
magsasaka ng Barangay Santor, 
Baggao, Cagayan. Pauwi si San- 
tiago nang masalubong niya ang 
mga sundalo sa Sityo (Culidag, 
Barangay Hacien- 
da Intal at pili-tin 
siyang maggiya ng 
militar. Tinakot din 
ng mga sundalo si 
Edgar (Campo, 48 
anyos at magsasaka 
ng Barangay Bacagan, 
Baggao. Pinagban- 
taan si-yang 
puputulan ng 
hinliliit kung hindi siya aaming 
nagpapatuloy ng mga kasama. 

Mula Abril 11 hanggang sa 
kasalukuyan ay pumupwesto 
ang mga nag-ooperasyong sun- 
dalo sa mga kapilya at barangay 
hall ng Bacagan, Hacienda In- 
tal, Azinga Via, Santa Margarita, 
Tungal at Santor, habang di 
iilang bahay ng mga residente 
sa mga baryong ito ang tinitigi- 
lan din nila. Ang malawakan at 


laking batalyong operasyong ito 
ay inilunsad ng 5th ID bilang 
test mission ng bagong nag- 
treyning na mga sundalo. Sak- 
law nito ang mga bayan ng Bag- 
gao, Gattaran, Gonzaga, Sta. 
Teresita at Buguey. 

Abril 12. Pinagbabaril hang- 
gang sa mapatay ng isang di na- 
kilalang salarin si Ricky 

Manrique, 49 taong gu- 
lang, sa kanyang bahay 
sa Barangay Kingking, 
Pantukan, Compostela 
Valley. Binaril siya sa 
harap mismo ng kanyang 

anak at asawa. Nagtamo siya 

ng maraming tama ng bala sa 
ulo at likod. Aktibo si Manrique 
laban sa operasyon ng malala- 
king dayuhang minahan sa lala- 
wigan tulad ng Amerikanong 
kumpanyang Russel Mining and 
Minerals. Myembro rin si Man- 
rique ng Anakpawis Party sa 
Compostela Valley, convenor ng 
Save Pantukan Alliance at pinu- 
no ng Boringot Small Scale Mi- 
ning Cooperative at Federation 
of Miners Aggrupation in Pantu- 


kan (FedMap). 

Abril 11. Pinaslang si Ken- 
neth Reyes, 28 taong gulang at 
residente ng Barangay Magui- 
han, Lemery, Batangas. Si Reyes 
ang kapitan ng naturang bara- 
ngay at tagapangulo ng BAYAN- 
Batangas. Pauwi na siya sa ka- 
nyang bahay mula sa isang se- 
minar nang siya ay barilin ng 
dalawang di nakilalang lalaki. 
Apat na tama ng bala ng kal .45 
pistola ang tumapos sa buhay ni 
Reyes. 

Mariing kinundena ng BA- 
YAN-Southern Tagalog ang pag- 
paslang kay Reyes. Binatikos din 
nila ang pahayag ni S/Supt. Al- 
berto Supapo, hepe ng PNP-Le- 
mery na ang pagkamatay ni Re- 
yes ay may kinalaman sa droga 
at personal na alitan. Ayon sa 
BAYAN-ST, malisyoso ang pahay- 
ag ni Supapo at nais lamang ni- 
tong iligaw ang imbestigasyon 
sa tunay na motibo ng pagpa- 
tay. 

Marso 22. Iligal na inaresto 
si Ernesto Bubod, 54 anyos at li- 
der ng mga Igorot sa Sityo Ma- 
luyon, Barangay Villarica, Pan- 
tabangan, Nueva Ecija. 

Ayon sa salaysay ni Lita 
Umas Bubod, asawa ng biktima, 
nagpapahinga sila sa kanilang 
bukid nang lapitan sila ng li- 
mang lalaking nagpakilalang 
mga tauhan ng Energy Develop- 
ment Corporation (EDC). Iniim- 
bitahan umano nila si Bubod na 


“Ka Toklai...,” mula pahina 7 


Mga masayahin at maipagmamalaking rebolusyo- 
naryo rin silang nagsisilbing maniningning na ha- 
limbawa sa iba pang rebolusyonaryong pamilya sa 
rehiyon. "Bilib man gyud mi sa iya, bisan sa iyang 
pagkaamahan.” (Hanga kami sa kanya, kahit sa ka- 
nyang pagiging ama), anang isa sa kanyang mga 
anak sa mga taong nakiburol sa kanilang tatay. 
Sa kabila ng lahat ng kanyang mga nakamit, 
si Ka Toklai ay mapagkumbabang rebolusyonar- 
yo na bukas sa mga puna at mungkahi. Madali 
niyang inaamin ang kanyang mga pagkakamali 


at pagkukulang at nagsisikap siya nang husto 
na iwasto ang mga ito. Nakikinig din siya sa la- 
hat, bata man o matanda. 

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging ma- 
dali ang mga gawaing nagmistulang imposible 
dahil sa gaan ng kanyang personalidad at sa ka- 
nyang pagiging palabiro. Wala siyang naging bi- 
syo, luho o kapritso. Simple lang siyang si Ka Tok- 
lai, ang masigasig at palabirong rebolusyonar- 
yong magsasakang naglaan ng kanyang buhay pa- 
ra sa rebolusyon. Habambuhay siyang mananatili 
sa puso ng mga kasama at masa bilang mahal na 
bayani at magiting na lider. AB 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


sumama upang kwestyunin 
tungkol sa nangyaring panunu- 
nog sa kanilang reforestation 
area noong Marso 17. 

Napag-alaman kinalaunan na 
ang mga umaresto kay Bubod ay 
hindi mga tauhan ng EDC kundi 
mga sundalo ng 81st IB. Bukod 
sa arson, kinasuhan din si Bu- 
bod ng illegal possession of 
firearms dahil may nakita raw si- 
lang desabog na nakasandal sa 
puno kung saan nagpapahinga 
ito. 

Kinundena ng Alyansa ng 
Magbubukid sa Gitnang Luson 
(AMGL) at Kalipunan ng Katutu- 
bong Mamamayan ng Pilipinas 
(KKAMP) ang pag-aresto kay Bu- 
bod. Ayon sa AMGL, matindi ang 
militarisasyon sa lugar nina Bu- 
bod dahil sa ginagawang priba- 
tisasyon ng hydro-electric power 
plant sa Pantabangan ng First 
Gen Hydro-Power Corporation. 


Karaban laban 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO FEES 


Kontrolado ito ng Lopez Group 
of Companies na nagmamay-ari 
rin sa EDC. Aktibo si Bubod bi- 
lang lider ng tribong Kalanguya- 
Igorot sa lugar at isa siya sa 
mga nakikibaka para ipagtang- 
gol ang lupain ng mga Igorot na 
kinakamkam ng mga dayuhan at 
lokal na kumpanya. 

Marso 4. Apat na batang 
may edad na apat hanggang 12 
taong gulang ang biniktima ng 
mahigit 30 sundalong naglunsad 
ng operasyong militar sa mga 
liblib na bahagi ng Barangay Ca- 
rolina, Matuguinao, Samar. Big- 
la na lamang pinasok ng mga 
sundalo ang bahay ng mga bata 
at pinagtatanong kung nasaan 
ang kanilang baril. Ang mga ba- 
ta ay naiwang walang tagaalaga 
dahil ang kanilang mga magu- 
lang ay sapilitang pinadalo ng 
mga sundalo sa isang pulong sa 
sentro ng bayan. 


sa Balikatan 2011 


tiko at makabayang organisasyong masa laban sa US-RP Ba- 


Nikosin ng serye ng mga kilos-protesta ang mga patriyo- 


likatan Exercises 2011 na idinaos sa Central Luzon. Pinaka- 
huli ang karaban na inilunsad ng Kilusang Magbubukid ng Pilipi- 


nas (KMP) noong Abril 15 mula 


Luzon. 


Pinigilan ang karaban ng 
mga pulis at mga armadong 
bantay nang dumating sila sa 
Clark Special Economic Zone 
(CSPEZ) sa Angeles City. Ngunit 
iginiit ng mga raliyista ang ka- 
nilang karapatan para magti- 
pon nang mapayapa at inalis 
nila ang mga barikadang inila- 
gay ng mga pwersang pansegu- 
ridad ng CSPEZ. 

Pagkatapos ng maikling 
programa at pagsusunog ng 
bandila ng US, dumiretso ang 
karaban sa Camp Sevvillano 
Aquino sa Barangay San Miguel, 
Tarlac City. Sinalubong sila ro- 
on ng mga magbubukid mula sa 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


Quezon City patungong Central 


Tarlac at United Luisita Workers 
Union (ULWU) at ng Nueva Eci- 
ja sa ilalim ng BAYAN-CL. 

Binatikos ng mga nagrali 
ang Balikatan bilang pagtatak- 
sil sa pambansang kasarinlan at 
pagbaligtad sa tagumpay ng 
mamamayan noong 1991 nang 
mapalayas nila ang mga base 
militar. Nagpahayag din sila ng 
disgusto kay Benigno Aquino 
III sa kapasyahan nitong ituloy 
pa rin ito. 

Anang mga magsasaka, wa- 
lang silbi para sa mga magbu- 
bukid ng Central Luzon ang Ba- 
likatan. Sa halip, ginagawang 
panakot ang presensya ng mga 


Sinabi ng mga bata na wala 
silang baril. Ngunit hindi nani- 
wala ang mga sundalo at pinag- 
bintangan ang mga bata na nag- 
sisinungaling. Saka lamang 
umalis ang mga sundalo nang 
sabihan sila ng pinakamatan- 
dang bata na kung ayaw nilang 
maniwala ay halughugin nila 
ang bahay. 

Bago ito, limang minutong 
nagpaputok ang mga sundalo sa 
baryo para takutin ang mga re- 
sidente at sinunog nila ang 
isang bahay na nasa labas ng 
sentro ng barangay. Nang maka- 
pasok na sila sa barangay, pwer- 
sado nilang tinipon ang mga re- 
sidente sa plasa ng bayan para 
sa isang rali laban sa BHB. Ang 
mga residenteng hindi dumalo 
ay pinuntahan ng mga sundalo 
at pinagbabato ang kanilang 
mga bahay para mapilitan silang 
pumunta sa pulong. ABI 


sundalong Amerikano at Pilipi- 
no sa mga magsasakang nani- 
nindigan para sa kanilang mga 
karapatan tulad ng pakikibaka 
nila sa Hacienda Luisita ng pa- 
milyang Cojuangco-Aquino. 
Ang pinagsanib na Balika- 
tan Exercises 2011 (Abril 5-15) 
ang siyang pinakamalaking 
pagsasanay-militar mula nang 
pagtibayin ang Visiting Forces 
Agreement (VFA) noong dekada 
1990. Nilahukan ito ng may 
10,000 sundalo (5,000 tropa ng 
US at 5,000 tropa ng AFP). Ba- 
hagi sa pagsasanay ang paglu- 
lunsad ng mapanlinlang na mga 
operasyong sibil-militar tulad 
ng serbisyong medikal, dental, 
beterinaryo at aksyong sibiko. 
Gayunpaman, kahit ano 
pang gawing pagpapaganda ng 
US at rehimeng Aquino, hindi 
nito mapagtatakpan ang kata- 
ngian ng naturang pagsasanay- 
militar bilang malawak na coun- 
terinsurgency operation ng mga 
tropang Amerikano sa teritoryo 
ng Pilipinas. AB 


KP SA IBAYONG DAGAT 
"Makataong" panghihimasok 


ni Obama 


ng pinagsanib na pwersa ng United Kingdom, France at US, 


Ne? Marso 28, siyam na araw matapos bombahin ang Libya 


idinetalye ni Barack Obama, presidente ng US, ang kanyang 


"makataong" 


patakarang panlabas. 


Kaagad itong binansagang 


"doktrinang Obama" at ipinangalandakang "mas makatarungan" 
kumpara sa "doktrinang Bush" ng unilateral na militaristang pang- 


hihimasok. 

Binigyang-katwiran ni Oba- 
ma ang paggamit ng dahas la- 
ban sa Libya, isang indepen- 
dyenteng bansa, sa ngalan ng 
"pagtatanggol sa mga sibilyan." 
Hindi maaaring magbingi-bingi- 
han ang US, aniya, sa harap ng 
"napipintong masaker" ng mga 
sibilyan. Hindi dapat mag-alin- 
langan ang US na gumamit ng 
dahas laban sa mga kaaway ng 
sangkatauhan, dagdag pa niya, 
kung ito ang hinihingi ng sit- 
wasyon. 

Sa balangkas na 
ito ay iniutos niya 
ang pambobom- 
ba sa Libya no- 
ong Marso ga- 
mit ang mga 
eroplano at bar- 
kong pandigma ng 
US. Layunin nitong 
suhayan ang mga 
pwersang 
naglun- 
sad ng 
arma- 
dong 
paglaban 
sa gubyerno 
ni Moammar Gad- 
dafi. Taliwas sa 
deklarasyon ng "pag- 
tatanggol sa mga sibilyan," 
ang isinagawang pambobomba 
ng US at iba pang bansa sa ila- 
lim ng NATO ay nagresulta sa 
malawakang pinsala sa buhay at 
imprastrukturang sibilyan. 

Pilit na inilarawan ni Obama 
ang agresyon sa Libya bilang 
"makataong interbensyong mi- 
litar ng malawak na koalisyong 


10 


demokratiko" upang pag-ibahin 
ito sa "gera kontra-terorismo" 
ng nagdaang rehimeng Bush. 
Pero labas sa katawagan, wa- 
lang pagkakaiba ang dalawa. 
Parehong inilulunsad ang "ma- 
kataong interbensyong militar" 
at "gera kontra-terorismo" para 
ipagtanggol ang mga interes ng 
US sa rehiyon--ang malalawak 
na rekurso ng langis. Pareho ni- 
tong ginamit ang nakalululang 
kapangyarihang militar sa tra- 
disyon ng "shock and awe" 

ni dating Defense De- 
partment Secretary Do- 
nald Rumsfeld. Pareho 
itong nagdulot ng ka- 
pinsalaan sa mga si- 
bilyan at mga istruktu- 
rang di mi- 
litar sa 
despera- 
don g 
tangkang 
pulbusin 
ang depen- 
sa ng nakau- 
pong mga rehi- 

men. 

Noong simu- 
la, ipinahayag ni 
Obama na hindi 

"bahagi ng ka- 

nyang "doktrina" ang 
pagpapa- talsik sa nakaupong 
gubyerno sa Libya. Pero mata- 
pos ang ilang linggong pambo- 
bomba nang walang malinaw na 
layunin, direksyon o resulta, lu- 
mabas din ang totoo nang ipa- 
hayag ng US na imposibleng 
magkaroon ng "tunay na repor- 
ma" sa Libya kung hindi mapa- 


patalsik ang presidente nitong 
si Gaddafi. Bago ito, tahasang 
nilabag ng US at mga kaalyado 
nito ang soberanya ng Libya 
nang kilalanin nila ang mga ar- 
madong pwersang anti-Gaddafi 
bilang "lehitimong kinatawan" 
ng mamamayang Libyan. Ito ay 
kahit pa kakarampot lamang ang 
mga pwersang ito at nakabase 
lamang sa tatlo hanggang apat 
na syudad sa bansa. 

Pinalalabas ni Obama at mga 
kaalyado niya na tumitindig sila 
laban sa mga despotikong lider. 
Ipinangalandakan ng France at 
US ang kanilang armadong 
panghihimasok na nagpatalsik 
sa despotikong lider ng Ivory 
Coast na si Laurent Ggabo kahit 
pa alam ng lahat na ang ipinalit 
nilang si Alassane Ouattara ay 
sangkot din sa pangmamasaker 
at pandarahas sa mamamayan 
ng Ivory Coast. Ang totoong la- 
yunin ng armadong panghihima- 
sok ng US ay alisin sa poder ang 
mga lider na tumatangging 
magpailalim sa kontrol nito. 

Taliwas sa deklarasyon ni 
Obama, sinusuportahan ng gu- 
byernong US ang mga diktador 
para sa sarili nitong kapakanan. 
Nitong nakaraang mga buwan, 
halimbawa, itinaguyod ng US 
ang paggamit ng hari ng Saudi 
Arabia ng dahas para supilin ang 
namumuong kilusang protesta 
sa bansa. Hindi rin kumilos ang 
US nang marahas na gipitin ng 
papet nitong gubyerno sa Kuwa- 
it ang namumuong mga protesta 
roon. 

Sa Bahrain, sinuportahan ng 
US ang Saudi Arabia nang mag- 
padala ito ng mga tropa para 
marahas na supilin ang mga pro- 
testa laban sa kaalyado nitong 
monarkiya roon (na nagpapa- 
hintulot sa pananatili ng pina- 
kamalaking baseng nabal ng US 
sa rehiyon). Gayundin, walang 
interes ang US sa makataru- 
ngang mga protesta sa Yemen, 
Oman at iba pang bahagi ng 
North Africa. [AB 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


SA IBAYONG DAGAT KD 


Malawak na protesta 
sa buong mundo 


sunud-sunod na sumiklab sa mga bansa sa Middle East at 

North Africa. Nakatuon ang mga ito sa pagpapatalsik sa mga 
mapanupil at korap na nakaupong rehimen. Tampok sa mga pagki- 
los na ito ang militanteng paggigiit ng mga mamamayan para sa 
disenteng pamumuhay sa harap ng matinding krisis, malawakang 
kahirapan at disempleyo bunsod ng pagpapatupad ng mga pataka- 
ran ng imperyalistang globalisasyon. Karamihan sa mga protesta ay 
pinasimulan ng mga estudyante at kabataan, ngunit malao'y kuma- 
lat sa hanay ng mga manggagawa, propesyunal at iba pang demo- 
kratikong sektor. 


M: Disyembre 2010, dambuhalang mga kilos-protesta ang 


Nagsimula ang mga protesta 
sa Tunisia. Noong Disyembre 28, 
nagsunog sa sarili ang isang la- 
laki bilang protesta sa malawa- 
kang disempleyo, matataas na 
presyo ng pagkain at paniniil ng 
estado. Pinukaw nito ang galit 
ng mamamayan ng Tunisia. No- 
ong Enero, nag-alsa ang mama- 
mayan at naglunsad ng mga 
dambuhalang demonstrasyong 
nakapagpatalsik kay President 
Zine El Abidine Ben Ali. Pinali- 
tan siya ni Fouad Mebazaa. 

Sunod sa sumiklab ang pag- 
aalsa sa Egypt. Sa kabila ng lan- 
tarang panunupil, hindi natinag 
ang halos 20-araw na mga dam- 
buhalang demonstrasyon sa 
Tahrir Square, sentrong liwasan 
sa Cairo. Pinwersa nito ang pag- 
bibitiw ni Hosni Mubarak at wi- 
nakasan ang kanyang 39-na- 
taong paghahari. Muling sumik- 
lab ngayong Abril ang mga ki- 
los-protesta laban sa humaliling 
konsehong militar upang igiit 
ang pagparusa kay Mubarak at 
pagsasakatuparan ng mga de- 
mokratikong reporma. 

Sa Bahrain, libu-libong ma- 
mamayan ang nagprotesta simu- 
la Pebrero 14 para patalsikin 
ang monarkiya at igiit ang kala- 
yaan sa pulitika at pamamaha- 
yag. Hindi napigilan ang pagla- 
wak pa ng mga ito sa kabila ng 
marahas na panunupil. Noong 
Marso 15, idineklara ang batas 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


militar. Kinabukasan, ang de- 
monstrasyong anti-monarkiya ay 
marahas na sinupil ng estado na 
sinuportahan ng mga tropa mu- 
la sa Saudi Arabia sa hiling ng 
prinsipe ng Bahrain. Bunga nito 
ay namatay at nasugatan ang 
maraming raliyista. 

Sa Syria, nagsimula ang mga 
protesta laban sa rehimeng As- 
sad noong Enero 16. Marahas 
itong sinupil ng rehimen pero 
ipinagpatuloy ng mamamayan 
ang kanilang mga pagkilos. 
Bandang Pebrero, nagkaroon ng 
reporma sa lokal na gubyerno, 
kabilang ang pagbibitiw ng 
ilang upisyal, at mga konsesyon 
sa kabuhayan ng mamamayan. 

Sa Yemen, sumiklab ang mga 
protesta sa kalagitnaan ng Ene- 
ro laban sa laganap na kahira- 
pan at disempleyo at para sa 
pagbabago ng konstitusyong 
nagpapanatili sa paghahari ng 
monarkiya. 

Sa Oman, ipinanawa- s 
gan ng mga nagprotesta WKE 

PATE 
ang pagtataas sa sahod, 
dagdag na trabaho at 
pagpapababa sa 
presyo ng mga bi- 
lihin. Sa layu- 
ning pahupain 
ang mga protes- 
ta, tatlong ulit 


ang kanyang gabinete at 
naglunsad ng mga progra- 


Y 


1] 


ma para umano lumikha ng 
50,000 bagong trabaho. Itinaas 
din ng sheikh ang sahod ng la- 
hat ng mga manggagawa. 

Sa Algeria, nagsimula ang 
iba't ibang protesta noong Di- 
syembre 2010 at nagpatuloy 
hanggang Pebrero 2011. Nagka- 
roon din ng mga katulad na 
pagkilos sa Djouboti, Jordan, 
Iran, Iraq at Morocco. 


Araw ng Pagkilos sa Europe 
Sa ibang bahagi ng mundo, 
sumisiklab din ang galit ng ma- 
mamayan. Milyun-milyong 
manggagawa at mamamayan 
ang nagprotesta noong Abril 3 
sa iba't ibang syudad sa Europe 
laban sa mga pagkaltas sa mga 
gastusing panlipunan, pagbaba- 
was ng pensyon, malawakang 
disempleyo at nagtataasang 
presyo ng mga bilihin. Binatikos 
nila ang kainutilan ng kani-ka- 
nilang gubyerno na lutasin ang 
papalalang krisis sa ekonomya. 
Ang Araw ng Pagkilos o Day of 
Action ay ipinanawagan ng mga 

unyon at organisasyong masa. 
Sa Germany, 500,000 ang 
nagmartsa sa iba't ibang syu- 
dad. Kalahati nito ay nagtipon 
sa Berlin, kabisera 
ng bansa. Uma- 
bot din sa 
500,000 ang 
nagrali sa 
Rome, 


N 


KE 


11 


RD SA IBAYONG DAGAT 


Italy. Lumahok din sa Araw ng Pagkilos ang 
mga manggagawa sa 14 pang bansa sa Eu- 
rope. 

Nito namang Marso 26, humugos sa mga 
lansangan ng London, United Kingdom ang 
halos kalahating milyong manggagawa. Ito 
ang pinakamalaking demonstrasyon doon sa 
loob ng sampung taon. Binatikos nila ang 
gubyernong Cameron sa ginawa nitong £80 
bilyon o P5.64 trilyong pagkaltas sa mga 
gastusing panserbisyo. 


Mga kilos-protesta sa US 
at iba pang bansa 

Sustenido naman ang pagkilos laban sa 
mga pagkaltas sa gastusing panlipunan sa 
iba't ibang bahagi ng US. Isa sa pinakamala- 
laki ang pagkilos ng mga manggagawa at 
mamamayan ng estado ng Wisconsin laban 
sa panukalang tanggalin ang kanilang kara- 
patang makipagnegosasyon para sa col- 
lective bargaining agreement bilang bahagi 
ng pagbabawas ng gastusin ng lokal na gub- 
yerno. 

Sa India, umabot sa 200,000 ang nagra- 
li sa New Delhi noong Pebrero para batikusin 
ang nagtataasang presyo ng pagkain at kai- 
nutilan ng gubyerno rito para pababain ang 
mga ito. Nagkaroon din ng mga katulad na 
pagkilos ang mamamayan at mga unyon sa 
Indonesia, Vietnam at Burma. 

Sa Honduras, 40,000 guro ang naglunsad 
ng isang-buwang welga bilang protesta sa 
pagbabawas sa badyet sa edukasyon. Buma- 
lik lamang sila sa trabaho noong Abril 9. 
Libu-libo namang manggagawa ang nagpro- 
testa laban sa malawakang tanggalan at 
disempleyo sa Mexico. AB 


Lumalala ang krisis 
sa Portugal 


apilitang magpasalba ang bansang Portugal 
N= European Union (EU) noong Abril 6 dahil sa 


dinaranas nitong paglala ng krisis sa ekono- 
mya at pulitika. Ang Portugal ang ikatlong bansa 
(matapos ang Ireland at Greece) sa Europe mula 
2008 na humingi ng pondo para sa "bailout". 

Ang bailout ay nagkakahalaga ng $116 bilyon 
mula sa Rescue Fund ng EU at IMF. Kapalit nito, 
inoobliga ang Portugal na kaltasan ang mga gastu- 
sing panlipunan (para umano lumago ang ekono- 
mya) anupaman ang maging reaksyon ng mamama- 
yan. 

Hirap na hirap na muling makapangutang ang 
Portugal dahil sa laki na ng pampublikong utang ni- 
to at laki ng depisit sa badyet. Mula 59.8% ng Gross 
Domestic Product (GDP o halaga ng lokal na produk- 
syon) noong 2004, sumirit ito tungong 83.2% ng 
GDP ngayong taon. Ang $500 bilyong utang panla- 
bas nito ay katumbas naman ng 223% ng GDP. 

Laganap ang disempleyo na umaabot sa 11.1%. 
Halos kalahati ng mga kabataan ay walang hanap- 
buhay. 

Ang mga pagkaltas sa gastusing panlipunan 
mula 2009 ay nagbunsod ng malalawak at tuluy- 
tuloy na mga kilos-protesta ng mga manggagawa 
at mamamayan mula noong ikatlong kwarto ng 
2010. 

Mula Enero hanggang Abril 2011, mahigit sam- 
pung malalaking kilos-protesta ang idinadaos ng 
mga Portuguese. Mahigit 500,000 ang nagrali no- 
ong Marso 12 sa Lisbon, kabisera ng bansa. Noong 
Marso 23, napilitang magbitiw sa pwesto si Prime 
Minister Jose Socrates. Isang caretaker government 
ang namamahala ngayon sa bansa. AB 


"Kalbaryo ng mga Tsuper" ngayong Semana Santa 


TINAGURIANG "Kalbaryo ng 


P46.70-49.25 kada litro ang 


City; San Juan City; Sucat Ro- 


mga Tsuper" ang kilos-protesta 
ng mga drayber nitong Semana 
Santa simula Abril 20. Nasa 
pamumuno ito ng Pinag-isang 
Samahan ng mga Tsuper at 
Operators Nationwide (PIS- 
TON). Ang kilos-protesta ay 
bunsod ng panibagong pagtaas 
ng presyo ng langis nitong 
Abril 19. 

Sa ika-13 beses na pagtaas 
ng presyo ng langis mula Ene- 
ro 2011, ibinebenta na ng 


12 


krudo, (25 sentimong dagdag), 
P54.30-61.51 kada litro ang 
gasolina (60-70 sentimong 
dagdag), at `56 kada litro ang 
gaas (40 sentimong dagdag). 
Magtataas din ng P1 sa presyo 
kada kilo ang 11-kilong tangke 
ng LPG. 

Bago ito, naglunsad ng 
noise barrage noong Abril 13 
ang iba't ibang organisasyong 
masa sa Katipunan, Quezon 
City; Marikina Bridge, Marikina 


ad sa Parañaque City; San 
Roque National High School at 
sa Dypac Compound sa Tondo, 
Maynila. Iginigiit ng PISTON 
ang kagyat na pagbabasura sa 
Republic Act 8479 o ang Oil 
Deregulation Law. 

Naglunsad din ng kilos-pro- 
testa ang Gabriela-National 
Capital Region sa Trabajo Mar- 
ket sa Maynila upang hilingin 
na itaas ang sahod at tangga- 
lin ang e-vat sa langis. 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


Pagpanig ng Korte Suprema kay Cojuangco, kinundena 


MARIING kinundena ng mga samahan ng mga magsasaka ang desi- 
syon ng Korte Suprema na kilalaning pag-aari ni Eduardo "Dan- 
ding" Cojuangco, Jr. ang 20% ng mga sapi San Miguel Corporation 
(SMC) na binili gamit ang mga pondo ng coco levy. Katawa-tawang 
sinabi ng Korte Suprema na hindi raw napatunayan ang malapit na 
relasyon ni Cojuangco sa dating diktador na si Marcos. 

Sina Marcos at Cojuangco ang nagpasimuno noon sa pangongo- 
lekta ng buwis mula sa mga magniniyog para umano sa kanilang 
kapakanan. Ang pondong nalikom dito ay ipinailalim sa Coconut 
Industry Investment Fund na ginamit para itayo ang United Coco- 
nut Planters Bank. Bilang upisyal ng UCPB, ginamit ni Cojuangco 
ang pondo ng coco levy para bilhin ang 47% sapi ng SMC. Sine- 
kwester ito ng gubyernong Aquino noong 1986. 

Binatikos ng PKP ang desisyon ng Korte Suprema. Anito, mali- 
naw na kabayaran ito ni Benigno Aquino III kapalit ng pagsupor- 
ta ni Cojuangco sa kanyang kampanya noong nakaraang eleksyon. 
Isa si Cojuangco sa nagbigay ng pinakamalalaking halaga sa pon- 
dong pangampanya ni Aquino at kanyang tiyuhin. 

Ayon kay Anakpawis Rep. Rafael Mariano, ang desisyon ng Kor- 
te Suprema ay pagyurak sa karapatan ng maliliit na magniniyog na 
pinwersa nina Marcos at Cojuangco na magbayad ng coco levy. Hin- 
di kailanman napakinabangan ng mga magniniyog ang pondong 
ito. 

Sa Lucena City, naghahandang maghain ng motion for reconsi- 
deration ang grupong Coconut Industry Reform Movement laban sa 
desisyon ng korte. Noong Abril 14, nagsagawa ng kilos-protesta 
ang mga grupo ng magsasaka sa harap ng tanggapan ng Korte Su- 
prema. 


Mga tagapaglitis kay Gutierrez, napili na 


INIHANDA na ng Kongreso ang 11 kongresman nito na magsisil- 
bing prosecutors o tagapaglitis sa kasong impeachment laban kay 
Ombudsman Merceditas Gutierez. 

Pangungunahan ni Iloilo Rep. Neil Tupas ang grupo kasama 
ang mga kongresman na abugado rin. Ito ay sina Rep. Erin Taña- 
da (Quezon), Rep. Rodolfo Fariñas (Ilocos Sur), Rep. Feredico 
Quimbo (Cavite), Rep. Elpidio Bargaza (Oriental Mindoro), Rep. 
Reynaldo Umali (Oriental Mindoro), Rep. Arlene Bag-ao (Ak- 
bayan), Rep. Joseph Emilio Abaya (Cavite), Rep. Magtanggol Gu- 
nigundo (Valenzuela City), Rep. Raul Daza (Northern Samar) at 
Bayan Muna Rep. Neri Colmenares. Tututukan ni Colmenares ang 
kaso ng euro-generals. 

Hinikayat naman ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) 
ang pagpili ng Kongreso ng mahuhusay na pribadong abugado 
upang lalong madiin sa kaso si Gutierrez. Kaugnay nito, nagpa- 
hayag ang National Union of People's Lawyers (NUPL) na tutu- 
long ito sa kaso. 

Samantala, nagpulong ang iba't ibang sektor sa pamumuno ng 
BAYAN para paghandaan ang mga kilos-protesta laban kay Gutier- 
rez at mga ligal na hakbangin para matanggal siya sa pwesto. 

Nakatakda ang pagdinig sa impeachment kay Gutierrez sa mis- 
mong araw ng pagbubukas ng Senado at Kongreso sa Mayo 9. 


ANG BAYAN Abril 21, 2011 


N BALITA | 


Planong 
pakikipagkasundo sa 
mga Marcos, binatikos 


NANAWAGAN ang Partido Ko- 
munista ng Pilipinas sa ma- 
mamayang Pilipino na laba- 
nan ang mga hakbangin ng 
rehimeng Aquino para maki- 
pagkasundo sa pamilya at 
mga alipures ng dating dikta- 
dor na si Ferdinand Marcos. 
Bahagi ng bagong areglo ang 
pagpapahintulot sa pami- 
lyang Marcos na ilibing na 
ang mga labi ng dating dikta- 
dor sa Libingan ng mga Baya- 
ni. Itinutulak ito ngayon ni 
Salvador Escudero, alipures ng 
dating diktador. 

Ang hakbang na ito ay 
lantarang insulto sa mga bik- 
tima ng paglabag sa karapa- 
tang-tao sa ilalim ng diktadu- 
rang US-Marcos. Umabot sa 
70,000 ang iligal na ikinulong 
habang milyun-milyon pa, la- 
luna sa kanayunan, ang duma- 
nas ng kalupitan sa kamay ng 
mga tinyente ni Marcos. 

Hindi pa naparurusahan 
ng alinmang rehimen ang si- 
numan sa mga kapamilya at 
mga kroni ni Marcos. Ilan sa 
kanila ay namamayagpag pa 
sa kapangyarihan at may ma- 
laking impluwensya sa reak- 
syunaryong gubyerno. Si 
Imelda Marcos at ang ka- 
nyang mga anak ay mga upi- 
syal ngayon ng iba't ibang 
sangay ng gubyerno. Ang pa- 
ngunahing tagapagpatupad 
ng batas militar na si Juan 
Ponce Enrile ay kasalukuyang 
presidente ng Senado. Sina 
Panfilo Lacson at Gregorio 
Honasan ay mga senador. 
Ilan lamang sila sa mga da- 
ting tinyente na nagtortyur 
ng mga anti-Marcos na akti- 
bista sa pamamagitan ng 
water cure, pagkuryente at 
iba pang paraan ng pagma- 
malupit at abusong pisikal. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLII Blg. 8 
Abril 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Isambulat sa Mayo Uno ang galit 
laban sa rehimeng US-Aquino 


ting na Mayo Uno bilang Araw ng Poot. Na- 

rarapat lamang na isambulat ng masang 
anakpawis at sambayanang Pilipino ang kanilang 
galit sa rehimeng Aquino. 

Mabilis na dumadausdos ang kabuhayan ng 
mga manggagawa at mamamayan. Matapos ang 
halos isang taon sa ilalim ni Aquino, lahat ng 
mga pangakong pagbabago ay walang idinulot na 
pagbuti sa kabuhayan ng sambayanan. 

Sa loob lamang ng ilang buwan mula nang ma- 
nungkulan si Aquino, tumaas na nang mahigit 
15% ang presyo ng mga pangunahing bilihin at 
serbisyo. Wala siyang ginagawa para kontrolin 
ang presyo. Siya pa mismo ang nagtulak sa pag- 
tataas ng singil sa mga tren at expressway. Nag- 
papakainutil siya sa harap ng tuluy-tuloy na pag- 
taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pi- 
nababayaan niya ang 
pagsirit nito dahil sa 
malaking buwis na 
nakukulekta ng kan- 
yang gubyerno mula 
rito. Nagmamaang- 
maangan siya sa pag- 
hihirap ng bayan. 

Kung anu-anong 
baluktot na panga- 
ngatwiran ang ipinu- 
pukol ni Aquino para 
harangin ang signipi- 
kanteng pagtataas ng 
sahod. Katawa-tawa 
niyang iginigiit na 
napakababa lang ng 
tantos ng implasyon 
kaya hindi kailangang 
itaas ang minimum na 


[iro na makatarungan na gunitain ang dara- 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Unyon, dumulog 
PAHINA 3 


sa NDFP 


sahod! Salungat ito maging sa mga dinuduktor na 
datos ng mga ahensya ng gubyerno. 

Ipinananakot ng malalaking kapitalista na ang 
ipinaglalabang P125 na pagtaas sa sahod ay 
magpapalaki raw ng tantos ng implasyon. Iginigi- 
it din nilang ikalulugi ito ng maliliit na negosyan- 
te at magreresulta sa lalong pagdami ng mga wa- 
lang hanapbuhay. 

Kasakiman sa tubo ang tunay na nasa likod ng 
pagharang sa P125 across the board na pagtaas 
ng sahod. Ang totoo'y katumbas lamang ito ng 
15% ng tubo ng kalakhan ng mga kapitalista sa 
Pilipinas. (Tingnan ang kaugnay na artikulo.) 
Ngunit hindi ito basta-basta ibibigay ng mga sa- 
kim na kapitalistang nabubuhay sa pawis at dugo 
ng mga manggagawa. 

Ang paghadlang ni Aquino sa sigaw para sa 
makatarungang sahod ay alinsunod sa utos ng tu- 


Protesta sa buong 
mundo PAHINA 11 


Pagpupugay 
kay Ka Toklai PAHINA 7 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


